
LWYDDIANT YIl EFENGYL, 

A DÎCHWELIAD YR IÜDDEWON. 


Tôn —Mentra Gwen. 


2 

T dynîon mwyaf oreulon—gwelir bwy, &c« 

Yn gadael eu barferion—gwelir hwyj 
Rhai gwylit o blith y eoedydd, 

Heb wybod dim am grefydd, 

Ond lladd a bwyta eu gllydd—gwelir bwy, &0, 
Yn meddu anian newydd—gwelir hwy. 

Daw’r genedl adre’ i Ganaan—dyma’r gwir, <fco, 
O’r gogledd oer a Basan—dyma’r gwir; 

Maeut heddyw fal rhyw grwydriaid, 

0 tan y farn i’w gweled, 

Am beohod eu henyfi dd—dyraa’r gwir, &o. 

Ond derfydd eu caethiwed—dyma’r gwir. 

À chesglir hwy o’r tiroedd—sicr y w, áo. 

O blith yr holl genedloedd—sicr yw, 

Anfonir helwyr lawer 
I’w cyrchu o bob carchar, 

Og’feydd a thyllau’r ddaear—sicr yw, &C. 

Ac felly bydd ar fyrder—sicr yw. 

Y dall a’r cioíf a gesglir—maes o law, &(k 
Yr un ar ol ni weiir-^maes o law; 

O dir eu gwarth y deuaut, 

A thyrfa fawr a fyddant, 

£u hyfryd wlad a welant—maes o law, &C. 

0 boni chwaith ni ehiliant—mies o ìaw. 

Hwy adeiladant eto—megys eynt, &c. 

Aneddau i’w preswylio—megys cyut, 

O amgylch gwlad Judea, 

0 Hebron hyd Samaria, 

Ar ochrau bryn Golgotha—m'ëgfys cynt, &c, 
Hyd Sichem a Bethauia—megys cyut. 

Mae’r arfaeth ddigyfnewid—oll i gyd, &e. 
Cysondeb pob addewid—oü i gyd, 

Fel arwydd sicr a chadarn, 

Àr ansigledig sylfaen, 

Y gwelir Israel druain—oìi i gyd, &e, 

Yn d’od i’w gwlad eu hunain—oll i gyd. 


3 

Os cilio wna defodau—ddydd a nos, &c. 

Yr haul a’r holl blanedau—ddydd a nos, 

Hâd Abra’ra a withodir; 

Os arngen, hwy waredir, 

Mae’r drefen fawr yn sior—ddydd a nos, ào, 

Y bwriad ni newidir—ddydd na nos. 

Ni wrthyd Duw, gan hyny—eredir hyn, ào. 

Y rhai o’r blaen adu ibu—credir hyn, 

Y cyfryw sydd Israeliaid, 

Eu heiddo yw’r mábwyriad,. 

À’r gyfraitb yn ei rhoddiad —eredir hyn, &C. 

Daw amser eu hadferiad—credir hyn. 

Hwy hefyd wneir yn gymhwys—oll ryw ddydd, &c. 
Aelodau o’r wir eglwys—od ryw ddydd, 

Yn sanctaidd a bucheddol, 

Fel tyrfa fawr grefyddol, 

Yn arddel Crist a’i bobol—oll ryw ddydd, &c.. 

A hyny yn wirfoddol—oll ryw ddydd. 

Er nad oes dim gwybodaeth—ýn ein hoes, <fee* 

Am ddydd eu troadigaeth—yu ein hoes; 

Na chwaith trwy b„a ryw foddion 

Y deuant yn Gri.-t’ndgion,—- 

Er byn mae rhyw argoeìiou—yn ein hoes, &c» 

Y gwelir hwy yn rhyddion—yn ein hoes. 

Yr amser ga’dd ei drefnu—deuant hwy, àc. 

Fel tyrfa fawr i gredu—dëuaut hwy; 

CyD hir y dydd a wawria, 

Datodir eu cadwynau, 

Ar unwaith oll fe allai—deuant Wy, àû. 

Pan adfer Duw ìyw odfa—deuant hwy. 

Cyflawnder y Cenedloedd—yn mhob gwlad, ào. 

A ddaw i mewn yn lluoedd—yn mhob gwlad, 

Ac Israel, wedi hyny, 

O’r tiroedd gânt eu casgiu, 

Er cymaint ga’dd eu matddu—yn mbob gwlad, ào. 
Ond deuant oll i gredu—yn mhob gwlad, 

25 


4 

Ac împir hwy drachefen—newydd da, &c. 
Yn mrasder eu gwinwjdden—newydd da, 

A chânt fwynhau bendithion 
Yr eglwys a’i manteision; 

Gwaredwr ddaw o Seion—newydd da, &e. 

A hwythau wneir yn fhyddion—newydd da. 

Paw’í gwylwyr i gyd-weled—erbyn hyu, &c. 
Heb ddadl na chamsyniad—erbyn hyn, 

Heb barti zêì na rhagfarn, 

Ymddadleu a chenfigen, 

Diddymir oll y cyfau—erbyn hyn, âo. 

Bydd Seion wan yn gadarn—trbyn hyn. 


Yr holl addewidion gyflawnir, 

Hâd Abra’m ddychwelir i gyd, 

Er cymaint sydd heddyw’n grwydredig 
Tros wledydd peilenig y byd; 

Fe welir y rheìni ryw ddiwrnod 
Yn gadael eilunod, gwir yw, 

Ac yna hwy impir drachêfen 

Fel cangen yu ngwinllan eu Duw. 

Bhyw syndod annhraetbol fydd canfod 
Plant Israel yn dyfod yn nghyd, 

Fel eenedl yn ol i wiad Oanaan, 

Hen drigfan eu tadau ryw bryd; 
Gwinllanoedd a gerddi a blanant, 

A thai adeiladant ryw ddydd, 

Oamgylch mynyddoedd Judea, 

Pan ddeuant o’u rhwymau yn rhydd. 
Caergybi. WILLIAM THOMAS. 


Argrafwyd gan H. Humphreys, Caernarfon. 


25 



